Pahayagan ng Partido Komunista ng Pilipinas 
Pinapatnubayan ng Marxismo-Leninismo-Maoismo 


Taon XXXIX Blg. 16 
Agosto 21, 2008 
www. philippinerevolution. net 
Editoryal 


Suportahan ang rebolusyonaryong 
pakikibakang Bangsamoro! 


INE ang Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) sa mga re- pasistang armadong pwersa bilang 


bolusyonaryong pwersa na pinamumunuan nito na lubos na supor- kongkretong hakbang para supor- 

tahan ang pakikibaka ng Bangsamoro para sa pambansang pagpa- tahan ang muling pagsusulong ng 
pasya-sa-sarili at pagbawi ng kanilang lupang ninuno. rebolusyonaryong ar- 
madong pakikiba- 
ka ng Bangsa- 
moro at up- 
ang saman- 


Sa harap ng mga panlilinlang Kailangang paigtingin ng 
ng reaksyunaryong gubyerno sa Bagong Hukbong Bayan ang mga 
MILF sa usapang pangkapayapaan taktikal na opensiba sa buong 
at pag-iibayo ng mga tahasang bansa laban sa 
opensibang militar laban sa kanila, 
wala ngayong ibang pagpipilian 
ang MILF at ang Bangsamoro kundi 
ang pagsusulong ng rebolusyonar- 
yong armadong pakikibaka upang 
makamit ang karapatan nila sa 
pambansang pagpapasya-sa-sarili 
at mabawi ang mga lupaing ninu- 
nong kinamkam sa kanila. Kaugnay 
nito, higit na dapat magkaisa ang 
rebolusyonaryong pambansa-demo- 
kratikong kilusan at ang rebolusyo- 
naryong kilusang Bangsamoro, 
magpalalim ng unawaan at magpa- 
igting ng pagtutulungan upang 
isulong ang kanilang mga komun at 
partikular na pakikibaka laban sa 
parehong kaaway—ang rehimeng 
US-Arroyo at ang buong bulok, re- 
aksyunaryo at mapang-aping mala- 
kolonyal at malapyudal na siste- 
mang namamayani sa buong bansa. 


Inudyok ng rehimeng 
Mga tampok sa Arroyo ang gera sa Rebyu: Stalking Jihad 


isyung ito... Mindanao PAHINA 7 
PAHINA 4 


Matarik na pagbulusok 
ng kabuhayan 
PAHINA 11 


talahin ang pagkaabala sa ngayon 
ng mga pwersa ng kaaway sa pag- 
tataboy sa Bangsamoro Islamic 
Armed Forces (BIAF). Sa kagyat, 
naobligang magbawas na ang 
Armed Forces of the Philippines 
(AFP) ng pwersa nito mula sa Visa- 
yas at Bicol tungo sa mga lugar ng 
sagupaan ng AFP at mga pwersang 
Bangsamoro. 

Ang pag-iibayo ng magkahiwa- 
lay subalit magkaagapay na arma- 
dong pakikibaka ng BIAF at BHB ay 
makatutulong din nang malaki sa 
higit pang pagpapasigla ng mala- 
wakang pagsusulong ng mga pro- 
testang bayan laban sa panibagong 
pagpapakana nina Arroyo ng Cha- 
cha para makapagpatuloy pa ng 
paghahari lampas sa 2010. 

Ginamit nina Arroyo na sangka- 
lan dito ang mga kunwang pakiki- 
pagnegosasyon sa MILF at pagba- 
balangkas ng kasunduang dinise- 
nyo para lamang mabigo at magbu- 
nga ng mga kaguluhan at pagtindi 
ng karahasang diumano'y malulutas 
lamang sa pamamagitan ng pagba- 
bago ng konstitusyon at pagbaling 
sa “pederalismo.” 

Kailangang pag-ibayuhin din 
ang pampulitikang gawain sa ma- 
mamayan sa mga apektadong lugar 


at maging sa buong bansa upang 
mapaunlad ang pag-unawa sa ma- 
katarungan at lehitimong adhikain 
ng pakikibakang Bangsamoro. Bu- 
kod sa pagbaka sa kahalintulad na 
mga batayang suliraning dinaranas 
ng nakararaming mamamayang Pili- 
pino, kailangan ding bakahin ng 
mga rebolusyonaryong pwersang 
Bangsamoro ang partikular na dag- 
dag-pasanin ng pambansang pang- 
aapi at sobinismong ipinapataw sa 
kanila ng bulok na naghaharing 
sistema sa bansa. 

Upang makamit ang ganap at 
tunay na awtonomya, kailangan 
ang kaakibat na restorasyon ng ka- 
nilang istorikong lupang ninuno na 
inagaw ng mga mapang-api. Kabi- 
lang sa mga may malalawak na ki- 
namkam na lupaing ninuno ng 
Bangsamoro ang malaking reaksyu- 
naryong pulitikong pamilyang Pi- 
ñol sa North Cotabato. 

Kaalinsabay, mahalagang ikon- 
sidera na marami na ring mamama- 
yan sa ansestral na lupain na ipi- 
naglalabang maibalik sa Bangsa- 
moro ay di katutubong Moro. Kaila- 
ngan din ng dagdag na pagsisikap 
sa maingat na pagkilos, pampuliti- 
kang paghimok at pagtataguyod sa 
kanila ring mga lehitimong interes 


at karapatan upang mahimok na 
makiisa sa mga simulain at pakiki- 
baka ng Bangsamoro at kabuuan ng 
rebolusyong Pilipino. Isa ito sa ma- 
aaring batayan ng mahigpit na 
pagtutulungan ng pambansa-de- 
mokratikong kilusan at ng kilusang 
Bangsamoro. 

Mahalaga rin na masusing pag- 
aralan, isiwalat sa mamamayan at 
labanan ang malalaking pang-eko- 
nomya, pangmilitar at iba pang in- 
teres na nasa likod ng panghihima- 
sok ng US at iba pang imperyalis- 
tang kapangyarihan sa negosa- 
syong pangkapayapaan ng papet 
na rehimen nito sa MILF. Bukod sa 
malalaking dayuhang minahan, 
plantasyon at iba pang negosyo ni- 
la sa Mindanao, interesado ang US 
sa eksplorasyon ng langis at iba 
pang likas na yaman sa Mindanao- 
Sulu-Palawan. 

Higit pa'y pinangangalagaan ng 
US ang papalaking presensyang mi- 
litar at permanente nang pagbaba- 
se ng mga pwersang militar nito sa 
katimugang Pilipinas para suporta- 
han at bantayan ang mga pampuli- 
tika, pang-ekonomya at pangmili- 
tar na interes at galaw ng US di na 
lamang sa bansa kundi sa South 
East Asia. 

Mahigpit na sinusubaybayan at 
dinidiktahan ng US, sa pamamagi- 


Nilalaman tan ng United States Institute of 
Peace, ang pakikipagnegosasyon 
ng papet nitong rehimen sa MILF. 
Gayundin, pinapayuhan ng US ang 
papet na rehimen at gumagawa ito 
ng sariling pagsisikap na “palam- 
butin” ang MILF upang matiyak 
ang istabilidad ng interes at pre- 
sensya ng US, partikular sa Minda- 
nao, anuman ang maging resulta 
ng pakikipag-usap ng papet na re- 
himen sa MILF. 

Nagpapanggap lamang ang US 
na sumusuporta sa prosesong 
pangkapayapaan, at dati pa nitong 
angbayan@yahoo.com batid na walang anumang totoong 

ibibigay ang papet na rehimen sa 


Ang Ang Bayan ay inilalathala dalawang beses bawat buwan 
ng Komite Sentral ng Partido Komunista ng Pilipinas MILF. TAB 


2 ANG BAYAN Agosto 21, 2008 


EB AYAN 


Taon XXXIX Blg. 16 Agosto 21, 2008 


Editoryal: Suportahan ang 
pakikibaka ng Bangsamoro 
Itakwil ang panibagong cha-cha 
Tumitindi ang gera sa Mindanao 
Papel ng US sa MOA-AD 

Rebyu: Stalking Jihad 

Ka Tanny, pinuri ni Ka Joema 
Matatagumpay na opensiba 
Korapsyon, umaarangkada 
Pagbulusok ng kabuhayan 
Pasistang pananalanta ng estado 12 
Kababaihang manggagawa 
Prachanda, Nepal prime minister 


Ang Ang Bayan ay inilalabas sa 
wikang Pilipino, Bisaya, Iloko, Hili- 
gaynon, Waray at Ingles. 

Maaari itong i-download mula sa 
Philippine Revolution Web Central na 
matatagpuan sa: 

www.philippinerevolution.net 

Tumatanggap ang Ang Bayan ng 
mga kontribusyon sa anyo ng mga 
artikulo at balita. Hinihikayat din ang 
mga mambabasa na magpaabot ng 
mga puna at rekomendasyon sa ikau- 
unlad ng ating pahayagan. Maaabot 
kami sa pamamagitan ng email sa: 


Itakwil ang panibagong 
pakanang Cha-cha ni Arroyo 


niyang ipinapakanang Cha-cha (charter change o pagbabago ng 


INET? na naman ng dahilan si Arroyo para isulong ang malaon na 


konstitusyon) na “ligal” na makapagpapalawig sa kanyang pusi- 
syon. Isinangkalan ni Arroyo ang kunway pakikipagkasundong ibalik sa 
Bangsamoro ang kanilang lupaing ninuno at ibigay ang mas makabulu- 


han at mapagpasyang awtonomya. 

Sadyang dinisenyo nina Arroyo 
ang borador ng kasunduan sa MILF 
para ito'y mabigo. Antimano'y ba- 
tid nilang ang borador na kasundu- 
an ay babangga sa reaksyunaryong 
konstitusyon, batas at korte at 
mag-uudyok ng matinding reak- 
syon at kaguluhan, laluna mula sa 
mga sobinistang anti-Bangsamoro 
at reaksyunaryong naghaharing 
uring may malalaking interes pang- 
ekonomya, pampulitika at militar 
sa mga lupaing saklaw ng kasundu- 
an. Tuso ngayong idinadahilan ni 
Arroyo ang kaguluhang ito at ang 
pagsiklab ng mas malaki pang dig- 
maan sa Mindanao para sakyan ang 
pakulong “pederalismo” upang ma- 
itulak ang pagbabago ng reaksyu- 
naryong saligang batas. Mismong 
Malacafiang na ang nagdeklarang 
“wala nang makasasagka sa Cha- 
cha.” 

Plano ng Malacafang na isa- 
lang sa Cha-cha ang “pederalismo” 
para umano resolbahin ang kagulu- 
han sa Mindanao. Para mabigo ang 
balak ni Arroyo, iniatras na ni Rep. 
Rufus Rodriguez ng Cagayan de Oro 
City ang panukala niya sa Kongreso 
na gagamitin sana para maitulak 
ito. Sa Senado, binawi na ng 
dalawang senador (sina Panfilo 
Lacson at Rodolfo Biazon) ang 
kanilang pirmang nag-eendorso sa 
panukalang “pederalismo” matapos 
maging malinaw na sasakyan 
lamang ito ng Malacafhang para 
maitulak ang Cha-cha. Kaya nilili- 
gawan nang husto ngayon ni Arro- 
yo ang ibang malalaking reaksyu- 
naryong pulitiko para suportahan 


ANG BAYAN Agosto 21, 2008 


ang “pederalismo.” Hibang niyang 
pinangangakuan ang mga ito na 
mapahihintulutan silang makapag- 
buo ng mumunting kaharian sa ka- 
ni-kanilang mga rehiyon sa pama- 
magitan ng “pederalismo”. 

Samantala, nagkakandarapa 
ang mga alipures ni Arroyo sa pag- 
hahain ng iba pang mga panukala 
sa Kongreso para matuloy na ang 
Cha-cha. Sa proseso'y isisingit nila 
ang mga probisyong magpapalawig 
sa paghahari ni Arroyo at magbibi- 
gay sa kanya ng higit na kapangya- 
rihang supilin ang sinumang tutu- 
tol dito. Isisingit din ng kanyang 
mga alipures ang pagpapalawig ng 
kani-kanilang mga termino at pag- 
tataguyod sa interes ng imperyalis- 
mong US. 

Litaw na litaw ang kagustuhan 


ng US na maitulak na rin ang Cha- 
cha upang mabigyang-daan ang 
mga probisyong babaklas sa anu- 
mang nalalabi pang mga pormal na 
proteksyon sa soberanya at pam- 
bansang patrimonya ng Pilipinas. 
Sa pamamagitan nito, higit pang 
makapanghihimasok at makapag- 
sasamantala ang US sa bansa. Para 
maitulak ang Cha-cha, tusong pi- 
naalalahanan ng US ang rehimeng 
Arroyo sa pakikipagnegosasyon ni- 
to sa MILF na ang anumang ma- 
pagkakasunduan hinggil sa awto- 
nomya at ansestral na lupain ay 
dapat tumugma sa mga batas at 
proseso ng papet na estado at sa 
gayo'y dapat maisalang sa Cha- 
cha. 

Kapag nag-ibayo ang anti-Cha- 
cha na pagkilos ng mamamayan at 
manganib ang pagpapatuloy ng 
paghahari ni Arroyo, handa na rin 
ang Malacafang na magdeklara ng 
state of emergency kundi man batas 
militar para manumbalik umano 
ang kaayusan. Idadahilan dito ang 
pagbabalik sa armadong pakikibaka 
ng MILF at ibayong pagtindi nga- 
yon ng armadong labanan sa pagi- 
tan ng mga pwersa ng Bangsamoro 
at reaksyunaryong gubyerno. ABI 


Inudyok ng rehimeng Arroyo 
ang gera sa Mindanao 


APAN Wo NAN 4 k z 


sa ilang bahagi ng Mindanao bunsod ng panlololoko, pananabotahe 


Jerr at tumindi mula katapusan ng nakaraang buwan ang gera 


at pagkasangkapan ng pangkating Arroyo sa usapang pangkapaya- 
paan sa Moro Islamic Liberation Front (MILF) para itulak ang ambisyon 
ni Arroyo na magpalawig ng kanyang kapangyarihan. Bukod sa umaata- 
keng mga pwersang militar at paramilitar ng gubyerno, ginagamit din ng 
rehimen ang "Ilaga", isang armadong grupong kontra-komunista at kon- 
tra-Moro para maghasik ng dagdag na kaguluhan. Ang grupong ito ay iti- 
nayo, inaarmasan at pinakakawalan ng mangangamkam na pamilyang 
Piñol at iba pang malalaking pulitikong anti-Moro sa maraming lugar sa 
Mindanao. Dahil sa mga pang-aatakeng ito, naobliga ang mga pwersa ng 
Bangsamoro Islamic Armed Forces (BIAF) na magtanggol ng sarili at 


maglunsad ng mga opensiba. 


Tumindi pa ang dati nang pana- 
ka-nakang putukan sa pagitan ng 
mga armadong pwersa ng gubyerno 
at ng MILF nang malantad noong 
katapusan ng Hulyo ang pagkatuso 
ng rehimeng Arroyo sa kunwa'y 
pakikipagnegosasyon nito sa MILF at 
pagbubuo ng borador ng Memoran- 
dum of Agreement on Ancestral Do- 
main (MoA-AD). Nilalaman ng MoA- 
AD ang pagbabalik umano ng lupaing 
ninuno ng Bangsamoro at pagbibi- 
gay sa kanila ng mas makabuluhan at 
mapagpasyang awtonomya sa ilalim 
ng bubuuing Bangsamoro Juridical 
Entity (BJE). 

Sadyang sinulsulan ng rehimeng 


Arroyo ang mga kaguluhan na 
pinasimunuan ng malalaking 
reaksyunaryong pulitiko, manga- 
ngamkam ng lupa at iba pang sobi- 
nistang pwersang anti-Bangsamoro 
sa Lanao del Sur, North Cotabato, 
South Cotabato, Sarangani, Zam- 
boanga peninsula at iba pang lugar 
sa Mindanao, Sulu at Palawan na 
maisasama umano sa BJE. Bago pa 
man ang nakatakda sanang pirmahan 
ng MoA noong Agosto 5, palihim na 
pinasahan ni Gen. Hermogenes Es- 
peron ng kopya nito si Vice Gov. Em- 
manuel Piñol ng North Cotabato para 
maudyukan ng marahas na reaksyon 
sa kasunduan. Tumatayo bilang Pres- 


idential Adviser on the Peace Process 
si Esperon. 

Dahil dito, kaagad na naka- 
pagsampa ng petisyon sa Korte 
Suprema sina Piñol at iba pang 
reaksyunaryong pulitiko para pigilan 
ang pirmahan. Tahasan din ang pag- 
sulsol ni Esperon kay Piñol para mag- 
armas at maghanda na ng kanyang 
mga pwersang Ilaga laban sa MILF. 
Noong Agosto 4, kinatigan ng Korte 
Suprema sina Piñol at ipinatigil ang 
nakatakdang pirmahan ng dalawang 
panig sa Putrajaya, Malaysia. 

Samantala, bago pa man ang 
nakatakdang pirmahan at habang 
umiiral pa ang tigil-putukan sa pagi- 
tan ng rehimen at MILF, walang 
pakundangang umatake at nag- 
paulan ng mga bala ng howitzer ang 
Philippine Marines sa mga komu- 
nidad na binabasehan ng MILF sa 
Barangay Baguindan at Tipo-Tipo 
Proper sa Tipo-Tipo, Basilan. 

Inatake ang mga pinusisyunan 
ng MILF na bahagi ng hinihinging 
maibalik na lupang ninuno na may 
signipikanteng populasyong Moro. 
Ang walang probokasyong pang- 
aatake ng mga pwersa ng AFP at mga 
Ilaga at ang pagkadismaya ng mga 
pwersang Bangsamoro sa pagka- 
kapigil ng pirmahan sa MoA-AD ay 
nag-udyok sa ilang tropa ng BIAF na 
ipaglaban ang pusisyon nila sa ilang 
bayan ng North Cotabato at hamunin 
si Arroyo na pumili sa pagitan nila at 
ni Piñol. Bilang tugon, nagbuhos si 
Arroyo ng dagdag pang mga ar- 
madong pwersa laban sa MILF. 

Nagbunga ito ng sunud-sunod na 
pagsiklab ng mga labanan sa North 
Cotabato. Matapos ang ilang araw na 
labanan, pumayag ang MILF na uma- 
tras alinsunod sa kasunduan sa tigil- 
putukan na pinirmahan noon pang 
Agosto 1 bunsod ng mahigpit na 
kahilingan ng International Monitor- 
ing Team na pinamumunuan ng 
Malaysia na magpatupad ng tigil- 
putukan. Pero dahil sa traydor na 
pag-atake ng AFP at mga pribadong 
pwersang paramilitar, naantala ang 


ANG BAYAN Agosto 21, 2008 


lubusang pag-atras mula sa pinwestuhan ng 
mga mandirigmang Moro. Pinagkakanyon pa 
ang kanilang pusisyon at sinuportahan ng 
pambobomba mula sa mga eroplano at how- 
itzer ang tuluy-tuloy na opensiba ng 602nd 
IBde sa Aleosan, Midsayap, Pikit at Libu- 
ngan, lahat sa North Cotabato. Nagbunsod 
ang mga labanan ng malawakang paglikas 
ng daanlibong mga residente roon. 

Kinumpleto ng MILF ang pag-atras mula 
sa 15 baryo sa loob ng tatlong araw. Pero 
dahil sa tuluy-tuloy na pagtugis ng AFP, ang 
ilang pwersa ng MILF sa pamumuno ni Ame- 
ril Umbra Kato ay naobligang bumalik sa 
pinakaabante nilang madedepensahang pu- 
sisyon bilang pag-iingat. Para pagtakpan 
ang pananalakay ng AFP, pinalalabas nito sa 
midya na "lost command" lamang ang mga 
pwersa ni Ameril, bagay na pinabubulaanan 
ng MILF. 

Ang pinakahuling mga labanan ay 
sumiklab sa Lanao del Norte nitong Agosto 
18 nang okupahan ng BIAF ang ilang bayan 
dito at panandalian nitong sakupin ang mga 
munisipyo ng Kauswagan at Kolambugan. 
Nagtamo ng maraming kaswalti ang nagu- 
lantang na mga tropa ng AFP, kabilang sina 
Lt. Col. Angel Benitez at dalawa niyang sun- 
dalo na napatay sa labanan sa Kolambugan. 
Libu-libong sibilyan, kapwa Moro at 
Kristyano ang napilitang lumikas. 

Samantala, sarisaring kasinungalingan 
at paninira ang ipinagkakalat sa midya ng 
mga propagandista ng Malacafiang, AFP at 
mga sobinistang pwersang anti-Moro para 
mag-alab ang anti-Moro na sentimiyento sa 
publiko. Kabilang dito ang pagdukot umano 
sa mga paring Katoliko. Pinabulaanan ito 
mismo ng isa sa mga diumano'y biktima. 
Ipinaliwanag din ng MILF na ang napabali- 
tang pagpatay sa mga sibilyang myembro ng 
Ilaga at iba pang paramilitar na pwersa at 
panununog ng kanilang mga bahay ay di ka- 
gagawan ng BIAF kundi ng mga pakawala ng 
rehimeng Arroyo na nasulsulang siraan ang 
MILF-BIAF. 

Pinakanapipinsalaan sa inihahasik na 
kaguluhan ng rehimeng Arroyo ang mahigit 
160,000 mamamayang naitaboy sa kanilang 
mga tirahan at nagsisiksikan ngayon sa mga 
evacuation center. Mismong ang United Na- 
tions ay nagpahayag na ng pagkabahala sa 
patuloy na pagdami ng mga bakwit. ABI 


ANG BAYAN Agosto 21, 2008 


Ano ang papel ng US 
sa pagbubuo ng MOA-AD? 


agsinungaling si US Ambassador Kristie Kenney nang sa- 
N bihin niya na nagkataong imbitado lamang siya sa naka- 


takda sanang pirmahan ng Memorandum of Agreement on 
Ancestral Domain (MOA-AD) sa pagitan ng Moro Islamic Libera- 
tion Front (MILF) at rehimeng Arroyo para saksihan ito, at wa- 
la siyang alam sa nilalaman ng naturang kasunduan. 

Sa laki ng pamumuhunan, mga proyekto at presensyang mi- 
litar ng US sa iba't ibang lugar sa Mindanao, imposibleng hindi 
makialam ang US sa usapang pangkapayapaan sa pagitan ng pa- 
pet nitong rehimen at ng MILF. Ang totoo'y napakadalas bumya- 
he ni Kenney sa Mindanao para bisitahin ang mga pwersang mi- 
litar ng US at kumustahin ang samutsaring interes ng US sa is- 
la. Isa pang dahilan ng madalas niyang pagpunta roon ang ma- 
higpit na pakikipagkonsultahan niya sa US Institute of Peace 
(USIP) kaugnay ng Philippine Facilitation Project nito. Partiku- 
lar na layunin ng proyektong ito ang pagsubaybay at pag-im- 
pluwensya sa takbo ng pakikipag-usapang pangkapayapaan ng 
papet na rehimen sa MILF para umayon sa interes ng US ang 
anumang kahihinatnan nito. 

Ayon sa Special Report 202 ng USIP na pinamagatang “To- 
ward Peace in the Southern Philippines” (Tungo sa Kapayapaan 
sa Katimugang Pilipinas) at kalalabas lamang nitong Pebrero 
2008, “Noong 2003 ay kinatulong ng US State Department ang 
USIP para mapadali ang pagbubuo ng kasunduang pangkapaya- 
paan sa pagitan ng Gubyerno ng Republika ng Pilipinas (GRP) 
at ng MILF.” 

Dagdag nito: “... nakapagbuo ang USIP ng mga produkti- 
bong relasyon kapwa sa GRP at MILF, natulungan ang magkabi- 
lang panig na makabuo ng mga mapanlikhang solusyon sa 
magaganit na usapin kaugnay ng lupang ninuno at nasimulan 


ang dayalogo sa hanay ng magkakaibang 
grupong etnikong Moro. Sa pamamagi- 
tan ng mga aktibidad nito, nakapag- | Z 


P7] 


papasok ang USIP ng mga konsepto 
at pamamaraang nagamit ng mga 
peace panel kapwa ng gubyer- 
no at ng MILF.” 

Tahasang inamin ng USIP 
na nakikisangkot ang US sa 
usapang pangkapayapaan 
para isulong ang 
pansarili nitong 
interes. Ang USIP ay 
pinopondohan ng 
US Congress at 
nagsisilbing 
instrumento 
para sa pagsu- 


sulong ng patakarang pan- 
labas ng US. Nagpapang- 
gap itong isang indepen- 
dyente at walang pinapa- 
nigang institusyon. Ang 
totoo'y kabilang sa mga 
namumuno rito sina US 
Secretary of State Condo- 
leezza Rice at US Secretary 
of Defense Robert Gates. 
Ang direktor ng Philippine 
Facilitation Project ay si 
Eugene Martin, isang reti- 
radong pandaigdigang su- 
go ng kanyang gubyerno 
at naging deputy chief of 
mission ng US Embassy sa 
Pilipinas. 

Hindi tunay na intere- 
sado ang US na magkaroon 
ng makatarungan at pang- 
matagalang kapayapaan 
sa lupain man ng Bangsa- 
moro o sa buong Pilipinas. 
Tanging layunin nito ang 
pagsusulong ng interes ng 
US sa gitna ng armadong 
tunggalian. Kunwa'y pina- 
dudulas nito ang prose- 
song pangkapayapaan sa 
pagitan ng GRP at MILF 
para lamang maisingit ang 
sarili at mapangalagaan sa 
buong proseso ang mga 
interes nito, kabilang na 
ang pagpapatuloy ng mga 
pagmimina, mga eksplora- 
syon para sa langis at iba 
pang likas na yaman ng 
Mindanao, at ang pagtata- 
tag ng base militar nito sa 
rehiyon upang mapangala- 
gaan ang mga imperyalis- 
tang interes nito. Sasag- 
kaan nito ang proseso kai- 
lanman may makita itong 
hindi tutugma sa mga in- 
teres nito. Tanda ng tunay 
nitong aktitud, lubos 
ngayong sinusuportahan 
ng US ang paglulunsad ng 
rehimeng Arroyo ng todo- 
gera laban sa MILF. ABI 


6 


Stalking Jihad 


Armadong panghihimasok 
ng US sa Mindanao 


tral Intelligence Agency (CIA) ang lihim na dumating sa Zamboanga 


Ne pagitan ng Oktubre at Nobyembre 2001, ilang operatiba ng Cen- 


City. Ang kanilang misyon ay pag-aralan ang magiging diskarte ng mga 
tropa at operatibang Amerikano sa pagliligtas sa mag-asawang Martin at Gra- 
cia Burnham at Guillermo Sobero, mga Amerikanong bihag noon ng bandidong 


grupong Abu Sayyaf. 


Mismong mga upisyal ng Philip- 
pine Marines ang nagsalaysay ng mga 
detalye ng naging papel ng US sa mga 
operasyon noon laban sa mga bandi- 
do, taliwas sa pinalalabas ng rehi- 
meng Arroyo na hindi nakikialam ang 
mga Amerikano sa mga usapin ng lo- 
kal na reaksyunaryong hukbo. 

Ang kwento ng mga Marines ay 
inilahad nila kay Mark Bowden, bati- 
kang Amerikanong manunulat at may 
akda ng isinapelikulang librong Black 
Hawk Down, sa kanyang bidyo-doku- 
mentaryong Stalking Jihad na inilabas 
ng History Channel sa DVD noong 
isang taon at ipinalabas sa telebisyon 
kamakailan. 

Ikinwento nila kay Bowden kung 
paanong sinikap ng US na ilihim ang 
direkta nitong papel sa mga opera- 
syong militar dahil labag iyon sa sali- 
gang batas ng Pilipinas. Ang naging 
diskarte ng CIA sa umpisa ay huwag 
munang magsagawa ng direktang 
operasyon kundi pag-aralan at tukuy- 


in kung anong elemento ng lokal na 
militar ang maaaring magamit nang 
epektibo sa kanilang sadya. 

Tahasang ikinwento ng mga ope- 
ratiba ng paniktik na grupong MC2 ng 
Philippine Marines sa pangunguna ni 
Col. Juancho Saban kung paanong gi- 
namit ng CIA ang mga “pinagsanib na 
pagsasanay-militar” bilang panabing 
sa pagpupuslit ng mga high-tech na 
kagamitang pang-espiya laban sa Abu 
Sayyaf. Pangunahin sa kagamitang 
ipinuslit ang isang unmanned aerial 
vehicle at pang-espiyang eroplanong 
RG-8 Schweizer. Ang aktwal na kaka- 
yahan ng mga kagamitang iyon ay ini- 
lihim din ng CIA sa mga katuwang na 
pwersang Marines. 

Ang mga operatiba ng CIA ay pina- 
ngunahan ng isang Kent Clisby na 
nagkaroon ng upisina sa kampo ng 
Philippine Marines sa Zamboanga City. 
Ang MC2 ni Colonel Saban ay pinili ni 
Clisby bilang pinakaepektibong yunit 
ng lokal na militar na magagamit niya 


ANG BAYAN Agosto 21, 2008 


sa kanyang misyon. 

Tumampok ang MC2 sa obser- 
basyon ni Clisby dahil sa umano'y 
de-kalidad na trabahong paniktik 
nito kumpara sa bara-barang kilos 
ng Philippine Army (PA) na maka- 
ilang beses na nagsapeligro sa bu- 
hay ng mga bihag ng Abu Sayyaf. 

Mga tauhan ni Saban ang naka- 
kontak at nakarekrut kay Alvin Sig- 
los, matalik na kaibigan ni Aldam 
Tilao alias Abu Sabaya, bilang im- 
pormer na naging susi sa mga ope- 
rasyon laban sa bandidong grupo. 
Unang naging operasyon ni Siglos 
ang pag-eskort sa brodkaster na si 
Arlyn dela Cruz na nagsadya noon 
sa kampo ng Abu Sayyaf sa Basilan 
upang kapanayamin ang mag-asa- 
wang Burnham at ang Abu Sayyaf. 

Si Siglos ang naging kaisa- 
isang kontak at tagasuplay ni Abu 
Sabaya sa labas. Tiniyak ito ng MC2 
sa pamamagitan ng pagsalbeyds sa 
iba pang sibilyang kontak ni Saba- 
ya. Pinondohan ng CIA si Siglos 
para maibigay ang anumang hili- 
ngin ni Sabaya. Kabilang sa mga 
binili ni Siglos para kay Sabaya ang 
isang bakpak na kinabitan ng CIA 
ng aparatong pantukoy sa kanyang 


lokasyon at isang bangkang de mo- 
tor na naging susi sa operasyong 
pumatay sa bandidong lider. 

Batay sa impormasyong nakuha 
mula kay Siglos, nagbalangkas ng 
planong reyd si Colonel Saban. 
Ngunit hindi natuloy ang opera- 
syon dahil tumutol ang PA na nag- 
nanais maangkin ang karangalan sa 
isasagawang operasyon. Makailang 
beses na sinulot ng PA ang Marines 
sa pagsasagawa ng operasyon--na 
ayon kay Gracia Burnham ay “isti- 
long Rambo” at mas nakatuon sa 
pagpatay sa mga bandido sa halip 
na iligtas ang mga bihag. Bukod sa 
pagsasapeligro sa mga bihag, ang 
diskarte ng PA ang minsan ding 
nagtaboy sa Abu Sayyaf at muntik 
nang sumayang sa mga inabot ng 
paniniktik ng MC2. 

Hanggang sa huling sandali ay 
bumara sa misyon ng CIA ang 
banggaan ng Marines at PA. Philip- 
pine Army ang nagsagawa ng “res- 
cue operation” noong Hunyo 2002 
na nagligtas nga kay Gracia Burn- 
ham ngunit pumatay naman sa asa- 
wa niyang si Martin at sa Pilipi- 
nang bihag na si Ediborah Yap. 

Matapos ang nagkaloko-lokong 


Ka Tanny, pinuri ni Ka Joema 


agapagtatag ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP), sa yumaong 


NEN si Prof. Jose Maria “Ka Joema” Sison, tagapangulong 
t 


senador na si Lorenzo M. Tanada nang gunitain ang kanyang ika-110 
na kaarawan noong Agosto 10. Ani Ka Joema, nagpapatuloy ang kabuluhan 


ng mga prinsipyo ni Ka Tanny. 


Pinuri ni Ka Joema si Ka Tanny 
bilang isang dakilang makabayan, 
tagapagtanggol ng pambansang ka- 
layaan at demokrasya, prinsipyadong 
estadista, maalam na mambabatas 
at tagapagtaguyod ng mga kalaya- 
ang sibil. Walang takot siyang naki- 
paglaban sa pang-aapi at 
pagsasamantala. 

Isinalaysay ni Ka Joema na una 
niyang nakilala at nakasama sa paki- 
kibaka si Ka Tanny nang maging pa- 


ANG BAYAN Agosto 21, 2008 


nauhing pandangal ang senador sa 
pagtatatag ng Kabataang Makabayan 
(KM) noong Nobyembre 30, 1964. 
Pinuri ni Ka Tanny ang mga kabata- 
ang aktibista at pinayuhang sumu- 
nod sa mga yapak nina Gat Andres 
Bonifacio at Emilio Jacinto. Lalo 
siyang naging malapit kay Ka Tanny 
nang sila'y nasa Movement for the 
Advancement of Nationalism. Si Ka 
Tanny noon ang tagapangulo habang 
pangkalahatang kalihim si Ka Joe- 


operasyon ng PA, solo nang pinag- 
pasyahan nina Kent Clisby na paki- 
lusin ang grupo ni Colonel Saban 
para tugisin ang grupo ni Abu Sa- 
baya. Inasahan na nina Colonel Sa- 
ban na matapos ang labanan ay 
muling tatawag si Sabaya para ipa- 
kuha ang kanilang bangkang de 
motor para gamitin sa pagtakas 
mula sa Zamboanga. Ninakaw nila 
ang bangka at dinukot ang operey- 
tor niyon upang magamit sa pagbi- 
tag sa bandidong grupo. 

Kinabitan nila ng mga infrared 
sensor ang bangka para madali 
itong makita ng eroplanong pang- 
espiya na naghahatid ng bidyo sa 
upisina ni Clisby. Pinalarga nila 
ang bangka para sunduin ang gru- 
po ni Sabaya. Samantala naghanda 
ang tropa ng Marines na sakay ng 
isang lantsa na suportado ng dala- 
wang grupo ng US Navy Seals na 
sakay ng dalawa pang bangka. 

Sa gabay ni Clisby na nanonood 
mula sa kanyang upisina, sinagupa 
ng mga tropang Pilipino at Ameri- 
kano ang mga bandido sa gitna ng 
dagat at doon ay napatay si Saba- 
ya at nahuli ang apat sa kanyang 
kasamahan. ABI 


ma. 

Hinangaan din ni Ka Joema si Ka 
Tanny nang bilang unang tagapangu- 
lo ng Bagong Alyansang Makabayan 
ay buong tapang siyang nanguna sa 
mga pagkilos sa kabila ng marahas na 
pagbubuwag dito ng mga pasistang 
tropa ni Marcos. 

Ang pagkakabuwag ng mga base 
militar ng US ang isa sa mga pinag- 
ukulan ng talino, tapang at tiyaga ni 
Ka Tanny. Masaya siyang pumanaw 
pagkaraang mabasura ng Senado ang 
RP-US Military Bases Agreement no- 
ong 1991. 

Nakalulungkot lamang, ani Ka 
Joema, na ang pamanang ito ni Ka 
Tanny ay unti-unting binaligtad ng 
mga sumunod na rehimen, laluna ang 
rehimeng Arroyo. JABI 


7 


MATATAGUMPAY NA OPENSIBA NG BHB A 


Mga opensiba sa Quezon, 
Sarangani at Aurora 


ng Panukulan, Quezon at sa isang detatsment ng barangay tanod sa 


J rrit armas ang nasamsam ng BHB sa mga reyd sa munisipyo 


Malapatan, Sarangani nitong Agosto. Samantala, apat na elemento 
ng AFP na tumutugis sa nangreyd ng munisipyo ng Panukulan ang nasu- 
gatan nang tambangan ng BHB. Sa Aurora, 12 tropa ng Scout Rangers ang 
napatay at walo ang nasugatan nang paulanan sila ng bala ng mga Pu- 
lang mandirigma. Sumusunod ang mga ulat na natanggap ng Ang Bayan: 


Agosto 15. Labindalawang ele- 
mento ng Scout Rangers ang aga- 
rang namatay at walo ang nasuga- 
tan nang paputukan sila ng mga 
gerilya ng Domingo Erlano Com- 
mand ng BHB sa Mt. Katupnan, Di- 
tumabo, San Luis, Aurora bandang 
alas-3 ng hapon. Nagsisiksikan no- 
on sa tatlong tent ang di bababa sa 
20 sundalo habang hinihintay ang 
pagtila ng ulan nang maabutan si- 
la ng mga Pulang mandirigma na 
nakadikit nang hanggang 10 metro 
ang layo sa pusisyon ng kaaway. 
Magsasagawa sana noon ng strike 
operation ang mga sundalo at nag- 
panggap pang mga mandirigma ng 
BHB subalit natukoy sila at napag- 
handaan ng mga gerilya. Limang 
minutong nagpaputok ang BHB pe- 
ro patuloy na namutok ang mga 
sundalo sa loob pa ng 30 minuto 
kahit malayo na ang mga kasamang 
ligtas lahat na nakaatras. Para ma- 
pagtakpan ang kanilang kahihiyan, 
ipinagkalat ng 7th ID ng Philippine 
Army na may isang gerilyang nama- 
tay at apat na nasugatan at walang 
tinamaan sa panig ng militar. 

Nasugatan naman ang isang 
sundalo ng 74th IB nang tamba- 
ngan ng mga pwersang gerilya ng 
BHB ang naturang pwersang militar 
noong araw ding iyon sa Barangay 
Talingting, Calauag, Quezon, ban- 
dang alas-6 ng umaga. 

Agosto 12. Isang ripleng M16 
at isang 12-gauge shotgun na pag- 
mamay-ari ng barangay captain ang 


ANG BAYAN Agosto 21, 2008 


nasamsam ng mga pwersang geril- 
ya ng BHB sa reyd na kanilang isi- 
nagawa sa detatsment ng mga ba- 
rangay tanod sa Upper Lasang, Ba- 
rangay Sapu Masta, Malapatan, Sa- 
rangani bandang alas-3 ng mada- 
ling araw. Nasamsam din ng BHB 
ang ilan pang kagamitang militar 
ng mga barangay tanod. Walang 
nasaktan sa naturang pagsalakay 
ng BHB. 

Agosto 11. Siyam na armas 
ang nasamsam ng BHB mula sa lo- 
kal na pulisya ng bayan ng Panuku- 
lan, Quezon nang salakayin ito ng 
mga pwersang gerilya bandang 
alas-8:30 ng umaga. Nakadamit 
sundalo ang mga pwersang gerilya 
sa pag-atake sa munisipyo na nag- 
sisilbi ring himpilan ng pulisya. Ka- 
salukuyang nagdadaos ng flag cere- 
mony ang mga lokal na empleyado 
ng gubyerno nang ilunsad ang reyd 
sa munisipyo. 

Dalawang awtomatikong riple 
at maiigsing baril (mga pistolang 9 
mm, kalibreng .40 at .45) ang na- 
samsam ng BHB sa naturang sor- 
presang reyd na tumagal lamang 
nang 10 hanggang 15 minuto. Ba- 
go umatras ang yunit gerilya, nag- 
talumpati pa ang lider nito sa ha- 
rap ng mga empleyado ng gubyer- 
no at nakipag-usap kay Panukulan 
Mayor Rogel Portos. Matagumpay 
na umatras ang mga gerilya lulan 
ng mga bangkang de-motor patu- 
ngong kabundukan ng Sierra Mad- 
re. 


2 ng hapon, 

apat na sundalo 
ng 16th IB ang nasugatan sa am- 
bus na isinagawa ng iba pang yu- 
nit ng BHB. Lulan ng isang trak 
ang mga sundalo na magsisilbi sa- 
nang blocking force sa umaatras na 
pwersang gerilya na umatake sa 
Panukulan. Ngunit sila ay tinam- 
bangan sa haywey ng Barangay 
Llavac, Real, Quezon. Makaraan 
ang ilang minuto, nakasagupa ng 
reimporsment tim ng naturang ba- 
talyon ang ibang yunit ng BHB sa 
Barangay Lubayat, Real. 

Ang Panukulan ay matatagpu- 
an sa isla ng Polillo sa hilagang- 
silangang bahagi ng Quezon. 

Agosto 8. Bilang bahagi ng 
kampanyang pagpaparusa sa mga 
plantasyon ng saging na nakasisi- 
ra sa mga sakahan at kapaligiran 
ng Mindanao, sinalakay ng isang 
yunit ng BHB ang chemical mixing 
facility ng kumpanya ng saging na 
MD Rio Vista Agribusiness Ventu- 
res sa Barangay Pangi, Maco, Com- 
postela Valley. Sinunog din ng 
mga pwersang gerilya ang eropla- 
nong gumagamit ng nakalalasong 
kemikal sa aerial spraying. 

Samantala, nagbabala ang ta- 
gapagsalita ng BHB-Valentin Pa- 
lamine Command na si Ka Dencio 
Madrigal sa Sagittarius Mining 


8 


Inc. (SMI) sa Tampakan, South 
Cotabato na lisanin ang lugar o 
harapin nito ang dagdag pang 
aksyon mula sa rebolusyona- 
ryong kilusan. 

Dalawang beses nang sinala- 
kay ng BHB ang mga pasilidad 
ng SMI ngayong taon. Ayon kay 
Madrigal, patuloy na dedepensa- 
han ng BHB ang kapaligiran at 
ang kapakanan ng mamamayang 
nakatira malapit sa erya ng mi- 
nahan. 

Hulyo 30. Isang sundalo 
ang napatay at dalawa ang na- 
sugatan nang tangkaing salaka- 
yin ng mga elemento ng 47th IB 
ang mga pwersang gerilya ng 
BHB sa Sityo Karatagan, Baran- 
gay Katipunan, Tapaz, Capiz, 
bandang alas-4 ng hapon. Wa- 
lang kaswalti sa panig ng BHB 
na ligtas na nakaatras pagkata- 
pos ng halos kalahating oras na 
sagupaan. 

Pinabulaanan ng tagapagsa- 
lita ng Jose Percival Estocada, 
Jr. Command-Central Panay ang 
pahayag ng militar sa masmidya 
na nagkaroon ng kaswalti sa pa- 
nig ng BHB sa naturang laba- 
nan. Pinabulaanan din nila ang 
report ng militar na may nalu- 
nod na mga Pulang mandirigma 
sa kasagsagan ng bagyong 
“Frank”. 

Hindi rin, aniya, totoo ang 
report na may pinakawalan ang 
BHB na mga isparo yunit sa ka- 
lunsuran ng Panay. ABI 


ANG BAYAN Agosto 21, 2008 


Korapsyong di matapos- 
tapos, muling umaarangkada 


kinasasangkutan ng pamilya Arroyo at ng pinakamalalapit nilang 


Nee nitong Agosto ang panibagong mga kaso ng korapsyon na 


kaalyado at kasapakat. 

Swine scam. Nalantad kama- 
kailan ang ilang dagdag na detalye 
hinggil sa pagkasangkapan nina 
Gloria Arroyo sa Quedan and Rural 
Credit and Guarantee Corp. (Que- 
dancor) para babuyin ang mga 
kwenta at pagpistahan ang P5 bi- 
lyong pondo ng “GMA Cares Swine 
Program.” 

Pinalalabas na pinautang daw 
sa mga empleyado ng Quedancor 
ang 60% (P2.66 bilyon) at ang na- 
titira na inutang ng Quedancor sa 
Land Bank of the Philippines 
(Landbank) ay muli umanong ipi- 
nautang sa maliliit na empresa. Lu- 
mabas sa mga datos na P1.46 bil- 
yon ang ipinautang umano sa apat 
na empresa (Briks Agri-Livestock 
Corporation, Silverstock Resources 
Corporation, Metro Livestock at 
New Gold Agri-Vet Company), na 
pawang pag-aari ng presidente 
mismo ng Quedancor na si Nelson 
Buenaflor at dalawa pang taong 
nagngangalang Joel at Excel Sa- 
lazar. Ang apat na kumpanya ay 
may iisa ring numero sa telepono. 
Katatayo lamang ng mga kumpa- 
nyang ito ilang buwan bago ilun- 
sad ang programa noong 2003 at 
may napakaliit na kapital (mula 
P62,500 hanggang P760,000 la- 
mang). Pinaniniwalaan na sa ak- 
twal, ang kalakhan ng pondo ng 
programa ay ginamit sa eleksyon 
ng kampo ni Arroyo dahil inilun- 


sad ang programa ilang buwan f@ 


lamang bago ang eleksyong 
2004 at mabilis din itong nau- 
bos. 

Ang natitirang “barya” ay 


Consulting” na nakakuha ng < 
P100 milyon para iproseso ang 


transaksyon sa pagitan ng Que- 
dancor at Landbank na siyang pi- 
nanggalingan ng kalakhan ng pon- 
do. Tumaas pa ang bayad para sa 
pagpoproseso tungong P114 mi- 
lyon nang tumanggap ang kapatid 
ni House Speaker Prospero Nograles 
na si Jose Nograles ng P14 milyon 
bilang bayad umano sa kanyang 
serbisyo bilang abugado. Kunekta- 
do noon si Jose Nograles sa trust 
department ng Landbank at siya 
ang pumirma para sa “ONL Consul- 
ting.” Maanomalya ito dahil hindi 
kinakailangan ang gayong bayad sa 
mga transaksyon sa pautang sa pa- 
gitan ng dalawang korporasyong 
pag-aari ng gubyerno. 

Milyong dolyar na kontrata sa 
pagmimina, ipinangalan kay 
Defensor. Walang kaduda-dudang 
si Arroyo pa rin ang nakikinabang 
nang husto sa $150 milyong kon- 
trata sa pagitan ng mga kumpa- 
nyang Chinese at mga empresang 
nakapangalan kay Mike Defensor, 
para sa eksplorasyon ng nickel sa 
Botolan, Zambales at sa konstruk- 
syon ng isang ore processing plant. 
Si Defensor, isa sa pinakamasusu- 
gid na kaalyado at tagahawak ng 
mga sikretong pondo ni Arroyo, ay 
dating chief of staff 
ni Arroyo at natalo 
nang tumakbo sa 
|) pagkasenador sa ila- 
lim ng Team Unity 
ng Malacanang. 


Nitong 
Agosto 8, 
j pinirmahan 
/ sa China ang 


9 


isang memorandum of understan- 
ding sa pagitan nina Defensor at 
mga kumpanyang Chinese na Ji- 
angxi Rare Earth at Rare Metals 
Tungsten Group. Kinatawan ni 
Defensor ang mga kumpanyang Ni- 
hao Mineral Resources Internatio- 
nal Inc. at Geograce Resources Phi- 
lippines Inc. kung saan siya umano 
ang chairman at direktor. Ang Ni- 
hao Mineral Resources Internatio- 
nal Inc. ay pag-aari ng kapartido ni 
Arroyo na si Harry Ang Ping. Pansu- 
hay iyon sa Geograce Resources 
Philippines Inc., isang maliit na 
kumpanyang namatay dahil sa pag- 
kalugi at binuhay na lamang muli 
kamakailan para magsilbing pren- 
teng korporasyon ng pamilya Arro- 
yo. 

Mga pribadong kumpanya na 
ngayon ang ginagamit ni Arroyo sa 
pakikipagnegosyo sa China upang 
hindi na maurirat ang anumang 
mga anomalyang maaaring sumi- 
ngaw hinggil sa mga proyektong 
pinapasok ng China sa bansa at pi- 
nauunlakan ni Arroyo kapalit ang 
malalaking suhol. 

Pondo ng upisina ni Gloria 
Arroyo, kinukulimbat. 
Naungkat ng Commission on 
Audit (COA) ang iba't ibang 
iregularidad sa pondo ng 
upisina ng presidente para sa 
taong 2007. Kabilang sa ulat 
ng CoA ang kabuu- 
ang inilabas na 
pondo na P633 
milyon na walang 
kaukulang ulat sa 
gastos. Nabunyag 
ding hindi naka- 
lista kung saan 
napunta ang ka- 
buuang P270 
milyong mga pau- 
tang mula sa Presi- 
dent's Social Fund 
mula 2003 
hanggang Janu- 
ary 2004. Nasa 
ulat ding nagbigay 


ANG BAYAN Agosto 21, 2008 


ang upisina ni Arroyo ng cash ad- 
vances na nagkakahalaga ng P594 
milyon sa mga taong hindi emple- 
yado ng Malacafang. 

Lumitaw ding ginastos sa ibang 
bagay ang P37.3 milyong dona- 
syong nakalaan para sa mga parti- 
kular na gamit. Dagdag pa, luma- 
bas sa ulat ng COA na gumastos 
ang Malacafiang ng P588.5 milyon 
sa paglalakbay sa ibang bansa at 
P34.1 milyon sa paglalakbay sa lo- 
ob ng bansa. Sa kabilang banda, 
napakaliit o walang gastos para sa 
mga teksbuk at instructional mate- 
rials at pagsasanay at hazard pay 
ng mga guro. 

P1 bilyon, gastos umano sa 
pagsasaayos ng gusali ng Kongre- 
so. Noong una'y humigit-kumulang 
P60,000 lamang ang iminungka- 
hing gastos sa pagpapaayos ng ha- 
rapan ng gusali ng Kongreso na na- 
sira nang masabugan ito ng bomba 
noong Nobyembre 2007. Naging 
kaduda-duda na ang proseso ng 
pagkukumpuni nang hindi na Kon- 
greso kundi Malacañang ang um- 
ako sa gastos pa- 
ra rito. Lumala- 
bas na ginamit 
lamang ito ni 
Arroyo na dalu- 
yan ng mala- 

laki na na- 
mang kurakot. 
Naiulat pang 
ang anak niyang 
si Rep. Mikey Ar- 


ang namahala sa pag-aapruba ng 
konstruksyon at pamimili ng mga 
kasangkapan. Labis-labis ang na- 
ging presyo ng mga kontrata at 
materyales. 

Sa unang yugto pa lamang ng 
pagsasaayos, P200 milyon na ang 
inilaan ng upisina ni Gloria Arroyo 
para rito. Sa anim na linggo bago 
ang State of the Nation Address ni 
Arroyo noong Hulyo 28, umabot sa 
400 manggagawa ang walang patid 
na pinagmadaling magtrabaho sa 
gusali. Nang matapos ang pagku- 
kumpuni sa gusali, umabot ang ka- 
buuang gastos sa P1 bilyon. 

Kabilang pa sa mga bagong 
pagkakagastusan sa Kongreso ang 
itatayong apat na palapag na gusa- 
ling annex sa South Wing ng Kon- 
greso sa halagang P300 milyon, 
dalawang bus na may kabuuang ha- 
lagang P11.6 milyon, at walong 
kompyuter na laptop na may pina- 
lobong halagang P151,950 bawat 
isa o P1.2 milyon sa kabuuan. Dag- 
dag pa rito ang 30 pampublikong 
palikuran na may pinalobong hala- 
gang P700,000 bawat isa o kabuu- 
ang P200 milyon. 

Nabawing nakaw na yaman ng 
mga Marcos, nawawala. Nawawala 
ang $34.13 milyong nabawing na- 
kaw na yaman ng pamilya Marcos. 
Ayon sa ulat ng COA hinggil sa Pre- 
sidential Commission on Good Gov- 
ernment (PCGG), hindi ibinigay sa 
Bureau of Treasury (BTR) ang di ba- 
baba sa $34,130,468.05, o mahigit 
P1.41 bilyon ng mga 
deposito ng mga 
Marcos sa bangko sa 
Switzerland na naka- 
lagak sa Philippine 
National Bank (PNB). 
Bahagi ang halagang ito ng 
$658 milyong idineposito sa PNB 
sampung taon na ang nakararaan 
at di dapat galawin habang hindi 
pa napagpapasyahan ng Korte Sup- 
rema ang pagmamay-ari nito. Hala- 
gang $624,044,905.55 lamang ang 
nailipat at nakaulat sa mga libro ng 


10 


Matarik na pagbulusok 


ng kabuhayan 


walang awat na pagsirit ng presyo ng mga produkto at gastos sa 


Lre sumisidhi ang kahirapan ng mamamayang Pilipino sa harap ng 


serbisyo. Noong buwan ng Hulyo, umabot sa 12.2% ang inaaming 
tantos ng implasyon o pagtaas ng presyo ng mga produkto at gastos sa 
serbisyo. Ito na ang pinakamataas na tantos sa loob ng 17 taon. 


Sa aktwal, umaabot sa mahigit 
18% hanggang 50% ang tantos ng 
implasyon sa pagkain at iba pang 
saligang pangangailangan ng ma- 
mamayan. 

Nagsimulang sumirit ang ina- 
aming tantos ng implasyon nitong 
Hunyo nang umabot ito sa 11.4%. 
Sa bahagi ng mga presyo ng 
pagkain, naitala sa mga estadis- 


Bureau of Treasury. 

Pananagutan ni PCGG Chairman 
Camilo Sabio ang nawawalang ha- 
laga. Marami pang ibang panana- 
gutan si Sabio kabilang ang naka- 
salang na kaso niya sa Presidential 
Anti-Graft Commission dahil sa 
paglipat niya sa kanyang personal 
na deposito sa bangko ng P10 mi- 
lyong dapat napunta sa gubyerno. 
Ang halagang ito ay dibidendong 
nakolekta ng PCGG mula sa Inde- 


11 


tika ng gubyerno ang sumusunod: 
Abril, 12%; Mayo, 14.2%; Hunyo, 
17.4%; at Hulyo, 18.6%. Kumpara 
noong nakaraang taon, tumaas na- 
man ang presyo ng bigas nang 43% 
noong Hunyo at 50% noong Hulyo. 
Ang kakarampot na minimum 
na sahod sa Metro Manila na P382 
ay 42% lamang ng family living 
wage (FLW) na umaabot nga-yon 
sa P900. Ito ang minimum na 
halagang kinakailangan 
araw-araw upang mabuhay 
nang disente ang isang 
anim-ka-taong pamilya. 
Mas masahol ang kala- 
gayan sa labas ng Metro 
Manila dahil humigit- 
32%% 
=— = lamang ng ki- 
i nakailangang 
"nakabubuhay na 
yy, sahod ng pamilya" 
f ang tinatanggap na 
, minimum na sahod ng 
|! isang manggagawa. 
o Upang makaagapay sa 


=. -kumulang 


pendent Realty Corp (IRC). Ang IRC 
ay dating pag-aari ng kroni ni Mar- 
cos na si Jose Yao Campos. 

Isa rin siya sa mga upisyal ng 
PCGG na inaakusahang nangulim- 
bat ng kabuuang P421.8 milyon 
mula sa isa pang nasekwester na 
kumpanya ng mga kroni ni Marcos, 
ang Philcomsat Holdings Corp. 
(PHC). 

Pinuno ng GSIS, muling kina- 
suhan. Isinampa sa Office of the 


abang kalagayan nila, napipilitang 
magbawas ng kinokonsumong 
pagkain ang mga pamilyang 
Pilipino. Ayon sa sarbey ng Pulse 
Asia mula Hulyo 1-14, 66% o 
dalawa sa bawat tatlong pamilyang 
Pilipino ang nagbawas sa kinokon- 
sumong pagkain o nagtipid sa gas- 
tos sa pagkain sa loob ng nakalipas 
na tatlong buwan (Abril-Hunyo), 
kumpara sa 44% noong Marso. Mal- 
iban sa pagkain, signipikante rin 
ang pagtitipid sa kuryente (53%), 
transportasyon (32%) at liquefied 
petroleum gas o LPG (31%). 

Inilalarawan nito ang bilis at 
tindi ng paghihigpit ng sinturon ng 
sambayanang Pilipino sa harap ng 
mabilis na tumitinding krisis 
pangkabuhayan. 

Samantala, ayon sa sarbey ng 
Social Weather Stations (SWS) 
noong Hunyo 27-30, umaabot sa 
62% ng mga Pilipino ang 
nagsasabing bumagsak ang kalidad 
ng kanilang pamumuhay ngayon 
kumpara noong nakalipas na kala- 
hating taon. Ito na ang pinaka- 
malaking bilang ng mamamayang 
nagsabing mas humirap ang kani- 
lang buhay mula nang simulan ang 
sarbey noong 1983. 

Mahigit namang tatlong mil- 
yong pamilya o 14.5 milyong 
Pilipino ang madalas o panaka- 
nakang nakaranas ng gutom nitong 
nakalipas na tatlong buwan, ayon 
pa sa sarbey ng SWS. [AB] 


Ombudsman nitong Hulyo 14 ang 
kasong kriminal at administratibo 
laban kay Winston Garcia, presi- 
dente at general manager ng Gov- 
ernment Service Insurance System 
(GSIS). Kaugnay ito ng iligal na 
pagremit ni Garcia noong 2004 ng 
P1 bilyong sarplas ng GSIS sa upi- 
sina ni Gloria Arroyo sa halip na sa 
National Treasury. Kabilang din sa 
kinasuhan ang mga myembro ng 
Board of Trustees ng GSIS. ABI 


ANG BAYAN Agosto 21, 2008 


PANANALANTA NG PASISTANG ESTADO 


Aktibista ng BM, 3 brodkaster, 


kahuling mga biktima ng mga ekstrahudisyal na pamamaslang. Sa- 


Tar aktibista sa Compostela Valley at tatlong brodkaster ang pina- 


mantala, patuloy namang sinasalanta ng matinding militarisasyon 


ang Sentral Panay. 


Agosto 15. Pinatay ng militar 
si Roel Dotarot, 36, drayber ng mo- 
torsiklo at organisador ng Bayan 
Muna (BM). Agarang namatay si 
Dotarot nang siya ay pagbabarilin 
ng mga salarin habang naghihintay 
ng kanyang mga pasahero bandang 
ala-1 ng hapon sa Purok Narra, Ba- 
rangay Banlag, Monkayo, Compos- 
tela Valley. Napag-alamang ang pi- 
naslang na aktibista ang siyang 
nagbulgar noong nakaraang taon 
sa pagdukot at pagtortyur ng mili- 
tar sa isang mag-uuling sa Monka- 
yo. 

Agosto 4, 7 at 15. Tatlong be- 
ses na pinagbabaril habang nakasa- 
kay sa kanyang motorsiklo sa Ba- 
rangay San Isidro, Magarao, Cama- 
rines Sur si Ronaldo “Anjo” Julian, 
45. Si Julian ay dating brodkaster 
ng dzGE at nagsusulat sa isang lo- 
kal na pahayagan. 

Pinaslang naman noong Agosto 
7 ng dalawang lalaking nakasakay 
sa motorsiklo ang brodkaster na si 
Martin Roxas sa Barangay Punta Ta- 
buc, Roxas City, Capiz. Si Roxas, 
anchorman ng dyVR, isang istasyon 
ng radyo sa ilalim ng Radio Minda- 
nao Network (RMN) ay awditor ng 
National Union of Journalists of 
the Philippines sa Capiz. 

Bago ito, pinaslang din noong 
Agosto 4 si Dennis Cuesta ng RMN 
dxMD. Naganap ang krimen malapit 
sa Gaisano City Mall sa General 
Santos City. Mahigit 30 na ang bik- 
tima ng pampulitikang pamamas- 
lang sa nasabing lunsod mula Mar- 
so ng taong kasalukuyan. 

Sina Julian, Roxas at Cuesta 
ang ika-4, ika-5 at ika-6 na mama- 
mahayag na pinaslang ngayong ta- 


ANG BAYAN Agosto 21, 2008 


on. Sa pagkamatay ni Julian ay ika- 
61 na siyang mamamahayag na 
pinaslang mula nang manungkulan 
si Gloria Arroyo noong 2001. 

Agosto 3. Nakatanggap ng 
pagbabanta sa kanyang buhay ang 
pangkalahatang kalihim ng Promo- 
tion for Church People's Response 
(PCPR) sa Negros Oriental. Si Fr. 
Romeo Tagud, isang pari ng Iglesia 
Filipina Independiente (IFI) ay pi- 
nadalhan ng isang puting sobre na 
may lamang bala ng M16. Mariing 
kinundena ng PCPR ang panghaha- 
ras ng militar sa mga pari ng IFI na 
tulad ni Fr. Tagud ay nagtataguyod 
sa karapatang-tao. 

Hulyo 31. Iligal na inaresto ng 
mga tropa sa ilalim ng 1003rd Bde 
ang mga sibilyang sina Arnel at 
Boyen Suminggel, kapwa mga resi- 
dente ng Sityo Kapatagan, Baran- 
gay Gupitan, Kapalong, Davao del 
Norte. Pinalalabas ng militar na 
mga myembro ng BHB ang dala- 
wang sibilyan. 

Hulyo 14. Pinaso ng sigarilyo 
ng dalawang sundalo ng Philippine 
Air Force (PAF) ang isang anim na 
taong gulang na bata sa PAF Com- 
pound sa Sasa, Davao (City. Ang 
mga salarin na sina Sgt. Manuel 
Doria at A2C Rex Dimaculangan ay 
lasing nang matyempuhan nila ang 
biktima sa PAF 11 playground. Hi- 
nawakan nila ang bata at pinaso ng 
sigarilyo sa tiyan. Sinabihan din 
nila ang bata na huwag magsum- 
bong kung ayaw niyang masaktan 
ulit. 

Hulyo hanggang sa kasaluku- 
yan. Walang tigil ang matitinding 
operasyong militar sa mga baryo ng 
Roosevelt, Gebio-an, Katipunan, 


ia 


pinaslang 


S| 


-HEA 


< 5 
Ka 


Libertad, Tacayan, Lahug at Agli- 
nab sa Tapaz, Capiz at sa mga bar- 
yo rin ng Garangan at Masaroy sa 
Calinog, Iloilo. Napeperwisyo ang 
kabuhayan ng mamamayan dahil sa 
paninira ng mga tropa sa mga pa- 
nanim na palay. Pinipilit ding huli- 
hin ang ilang tagabaryo, laluna ang 
mga kapamilya ng mga myembro ng 
BHB para ipresyur na magbigay ng 
impormasyon hinggil sa mga Pu- 
lang mandirigma. 

Samantala, sinusulsulan ng mi- 
litar ang ilang hidwaan sa hanay ng 
mamamayan sa bulubunduking mga 
barangay sa Calinog at Tapaz para 
humantong ito sa patayan. At saka 
naman itutulak ang mga tagabaryo 
na sumapi sa CAFGU para umano 
maprotektahan nila ang kanilang 
sarili. Pinakahuling pangyayari ka- 
ugnay nito ang hidwaan sa pagitan 
ng ilang pamilya na taga-Barangay 
Marandig at Guinbunyugan sa Cali- 
nog laban sa mga taga-Sityo Aray- 
aray, Barangay Siya, Tapaz kung sa- 
an lima ang namatay. Nagbunsod 
rin ito ng pagbakwit ng ilang pa- 
milya tungong kabayanan. ABI 


12 


Pangmomolestiya sa kababaihang 
manggagawa, isinumbong sa UN 


sinumbong ng Asia Human Rights Commission (AHRC) sa United Na- 

tions Special Representative of the Secretary General on Human 
Rights, Special Rapporteur on Violence Against Women ang nangyayaring 
pangmomolestiya sa mga babaeng manggagawa at pangwawasak sa un- 
yon ng isa sa mga pabrika ng sapatos ng Advan sa RMT Compound, Tu- 
nasan, Muntinlupa City. Sa sulat nito sa UN noong Agosto 1, binatikos 
ng AHRC ang pagsasawalang-kibo ng Department of Labor and Employ- 


ment (DOLE) sa gayong mga hinaing ng mga manggagawa. 


Nagsimula ang pangmomolesti- 
ya sa mga manggagawang babae 
noon pang 2006 nang simulan nila 
ang pagtatatag ng Bleustar Work- 
ers' Labor Union (BWLU) sa Bleus- 
tar Manufacturing & Marketing Cor- 
poration. Ang pabrika, na dating 
nagngangalang Rubberworld at 
pagmamay-ari ng negosyanteng si 
Jimmy Ong, ay may mahigit 200 
manggagawa. Walumpu't limang 
porsyento (85%) sa kanila ay mga 
babaeng sumasahod lamang ng 


Prachanda, nahalal 


P382 kada araw. Dumalas ang 
panghaharas sa kanila nang irekla- 
mo ng mga unyonista sa maneyds- 
ment ang mababang pasahod sa 
mga manggagawa, masamang kun- 
disyon sa trabaho at sekswal na 
pangmomolestiya. 

Noong Hulyo 12, nagsagawa ng 
piket ang kababaihang mangga- 
gawa sa tarangkahan ng pabrika 
kung saan iginiit nila ang umento 
sa sahod. Kanila ring binatikos 
ang pangmomolestiya ng kapitalis- 


na prime minister ng Nepal 


Nese na kauna-unang prime minister ng bagong tatag na Nepali Re- 
public si Pushpa Kamal Dahak alyas Kasamang Prachanda, tagapa- 
ngulo ng Communist Party of Nepal-Maoist (CPN-M). Nagtamo ng 80% 
ng mga boto si Prachanda, 53, sa idinaos na eleksyon noong Agosto 15 
laban kay Sher Bahadur Deuba ng Nepali Congress Party. 


Sa suporta ng kanyang partido, 
gayundin ng Communist Party of 
Nepal-United Marxist-Leninist 
(CPN-UML) at ng Madheshi Janad- 
hikar Furom, ibinoto si Prachanda 
ng 464 na kasapi ng parlamento. 

Ang panibagong tagumpay ng 
mga Maoista ay kasunod ng ta- 
gumpay nila sa halalan noong 
Abril. Nanalo ang karamihan ng 
kanilang mga delegado sa halalan 
para sa Constituent Assembly no- 
ong Abril. Ang asembliya ay binuo 
para magbalangkas ng bagong 
konstitusyon ng Nepal. Demokrati- 


13 


ko at anti-monarkiya ang halos la- 
hat ng delegado sa asembliya at sa 
unang sesyon Ra aba nito no- 
ong Mayo 28, 
agad idineklara 
nitong isa Z 
nang repub- A 
lika ang Ne- (f Ti 
pal. Binuwag 4f 

ang 246-taong 4p 
monarkiya at pi- YY 
natalsik sa trono $ 
ang kinamu- 
muhiang ha- p77 

ri na si Gya- | 


tang si Ong. Halimbawa nito ang 
panghihipo sa dibdib ng mga 
manggagawang babae; pilit na 
pagpapahawak sa ari ni Ong na ka- 
dalasa'y lasing; ang paghihiling ni- 
to na makipagtalik nang isang ga- 
bi. May ilang superbisor din na pu- 
mayag na “ibahay” ni Ong. 

Bilang reaksyon, inihayag ng 
maneydsment noong Hulyo 14 na 
tinanggal na umano ang 63 mang- 
gagawa na pawang mga upisyal at 
myembro ng unyon. Hindi natinag 
ang mga manggagawa at nagpatu- 
loy sila sa kanilang kilos-protesta. 
Noong Hunyo 25 ay pinayagan ng 
DOLE ang pagdaraos ng certifica- 
tion election ng unyon. Ngunit hin- 
di binilang ng DOLE ang 43 boto ng 
mga nagpipiket na manggagawa. 
Kaya ang resulta ng eleksyon ay 87 
bumoto sa “No Union” (ayaw sa 
unyon) at 60 lamang ang “Yes” 
(pabor sa unyon). Malinaw na pa- 
nalo sana ang mga kasapi ng BWLU 
kung naging patas ang pagapang 
ng mga boto ng DOLE. 


nendra. Apat lamang na monarkis- 
tang nakapuslit sa asembliya ang 
hindi sumang-ayon sa deklarasyon. 
Kasalukuyang binubuo sa pa- 
mumuno ni Prachanda at ng mga 
Maoista ang bagong koalisyong 
gubyernong republika sa Nepal. 
Ang naangking mga tagumpay 
ng mga Maoista at ng mga demok- 
ratikong pwersa at mamamayang 
Nepali ay bunsod ng halos isang 
dekadang digmang bayan na mata- 
gumpay na isinulong ng CPN-M. 
Bago lumantad sa publiko at pa- 
ngunahan ni Prachanda ang parla- 
mentaryong pakikibaka, ang CPN- 
M ay may hukbong 


? bayan na may 
19,000 armadong 
mandirigma at 


may malawak na 
mga baseng ge- 
rilya sa kanayu- 
nan. AB) 


ANG BAYAN Agosto 21, 2008 


Pahayagan ng Partido Komunista ng Pilipinas 
Pinapatnubayan ng Marxismo-Leninismo-Maoismo 


Taon XXXIX Blg. 16 
Agosto 21, 2008 
www. philippinerevolution. net 
Editoryal 


Suportahan ang rebolusyonaryong 
pakikibakang Bangsamoro! 


INE ang Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) sa mga re- pasistang armadong pwersa bilang 


bolusyonaryong pwersa na pinamumunuan nito na lubos na supor- kongkretong hakbang para supor- 

tahan ang pakikibaka ng Bangsamoro para sa pambansang pagpa- tahan ang muling pagsusulong ng 
pasya-sa-sarili at pagbawi ng kanilang lupang ninuno. rebolusyonaryong ar- 
madong pakikiba- 
ka ng Bangsa- 
moro at up- 
ang saman- 


Sa harap ng mga panlilinlang Kailangang paigtingin ng 
ng reaksyunaryong gubyerno sa Bagong Hukbong Bayan ang mga 
MILF sa usapang pangkapayapaan taktikal na opensiba sa buong 
at pag-iibayo ng mga tahasang bansa laban sa 
opensibang militar laban sa kanila, 
wala ngayong ibang pagpipilian 
ang MILF at ang Bangsamoro kundi 
ang pagsusulong ng rebolusyonar- 
yong armadong pakikibaka upang 
makamit ang karapatan nila sa 
pambansang pagpapasya-sa-sarili 
at mabawi ang mga lupaing ninu- 
nong kinamkam sa kanila. Kaugnay 
nito, higit na dapat magkaisa ang 
rebolusyonaryong pambansa-demo- 
kratikong kilusan at ang rebolusyo- 
naryong kilusang Bangsamoro, 
magpalalim ng unawaan at magpa- 
igting ng pagtutulungan upang 
isulong ang kanilang mga komun at 
partikular na pakikibaka laban sa 
parehong kaaway—ang rehimeng 
US-Arroyo at ang buong bulok, re- 
aksyunaryo at mapang-aping mala- 
kolonyal at malapyudal na siste- 
mang namamayani sa buong bansa. 


Inudyok ng rehimeng 
Mga tampok sa Arroyo ang gera sa Rebyu: Stalking Jihad 


isyung ito... Mindanao PAHINA 7 
PAHINA 4 


Matarik na pagbulusok 
ng kabuhayan 
PAHINA 11 


Mga instruksyon sa paglilimbag 


1. Ang sinundang pahina, na eksaktong kopya ng pahina 1 maliban sa mas 
mapusyaw ang masthead o logo ay para sa mga gumagamit ng mimeo machine o 
naglilimbag sa paraang v-type. Idinisenyo ito para hindi madaling makasira ng istensil. 


2. Pag-print sa istensil: 
Sa print dialog, i-check ang Print as image 


Alisin ang check sa Shrink oversized pages to paper size 
I-click ang Properties 


Tiyaking naka-set sa 100% ang Scaling 


a) 

b) 

k) 

d) I-click ang Advanced 
e) 

d) Ituloy ang pag-print 


3. Hinihikayat ang mga kasama na ipaabot sa patnugutan ng AB ang anumang 
problema kaugnay ng paglilimbag sa pamamagitan ng v-type. Magpadala ng email sa 
angbayan@yahoo.com 


